ameuuugin. 

Mánaðarrit til stuðnings JcirJcju og Icristindómi íslendinga. 
gejið út af hinu ev. lút. Jcirlcjufélagi Isl. % Vestrheimi. 

KITSTJÓRI JÓN BJAllNASON. 

16. árg. WINNIPEG, FEBRÚAR 1902. nr. 12. 



Vegr krossins. 

Sálmr eftir séra Valdemar Briem útaf Matt. 16, 24—26. 
(Lag: Góði Jesú, læknir lýða.) 

1. Vilt þú fylgja frelsaranum? 

Far þá hina sömu leiö, 

en þú mátt þó ekki hugsa, 
aö sú braut sé slétt og greiö. 
Krossins gata’ er grýttr vegr, 
gengr hann því margr tregr. 
Dýrmætari’ en heimsins hnoss 
herra Jesú þíns er kross. 

2. Viltu forða fjörvi þínu? 

Far þú eins og Jesús þá; 
legg í sölur líf þitt eigiö, 
lífi sönnu’ ef viltu ná. 

Líf ef kýs þú, hel þú hlýtr; 
hel ef kýs þú, lífs þú nýtr. 
Dýrmætari’ en heimsins hnoss 
herra Jesú þíns er kross. 

3. Vilt þú eignast gull og gleöi? 

Gæt þess, slíkt sé ekki tál. 






Þótt þú eignist allan heiminn, 
ei er gagn, ef tapast sál. 

Fyrir það ei sálu seldu; 
sannan auö og gleöi veldu. 
Dýrmætari’ en heimsins hnoss 
herra Jesú þíns er kross. 


Klettr aldanna. 


Drottinn Jesús, hinn krossfesti og upprisni, er mann- 
kynsfrelsarinn og um leiö konungr áranna og aldanna. Aö 
þv.í leyti, sem hann fær yfirráöin hér í heimi, blessast mann- 
kynssagan. —Tíminn breytist. Allt er á fleygiferö. Ivyn- 
slóðir hníga og hverfa, og aðrar nýjar koma fram á sjónar- 
sviðinu. Mennirnir eldast mjög fljótt. Og margir, jafnvel 
flestir, eru hnignir til moldar áðr en ellin kemr. Ljósin jarð- 
nesku blikna. Blómin jarðnesku fölna og falla í duftið. 
Minnismörkin, sem mannshöndin hefir reist upp hér á jörð- 
inni, hversu mikilfengleg, glæsileg og ramgjör sem þau eru, 
fyrnast, molna upp, falla í rústir og eyðast. Ríkin jarðnesku 
kollvarpast. Einnig stórvirkin andlegu, sem liggja eftir spek- 
ingana mannlegu, missa með tfmanum gildi sitt, — verða að 
þoka fyrir öðru nýju. Heimrinn brunar áfram, fjarlægist þau 
minnismörk, vex burt frá þeim. Móða tímans fellr yfir þau. 
Þau gleymast, hverfa inn í þokuna. Allt hið jarðneska er 
forgengilegleikanum háð. En Jesús Kristr er hinn sami í gær 
og í dag og að eilífu. Tfminn sópar öllu burt nema því, sem 
er í hans skjóli, nýtr verndar hans, þiggr blessan hans. Því 
að hann er frelsarinn -—• mannkynsfrelsarinn, einstaklings- 
frelsarinn. 

,,Hann er sá steinn, sem þér byggingarsmiðir einskis 
möttuð, en er nú orðinn að hyrningarsteini“—• segir Pétr 
postuli um Jesúm við hin kirkjulegu yfirvöld Gyðinga í Jerú- 
salem (Pg. 4, 11). Samkvæmt gamla testamentis spádómun- 
um um Messías (Sálm. 118, 22 og Esaj. 28, 16) lýsirjesús 
sjálfr yfir því, að hann sé slíkr steinn (Matt. 21, 42). Hann 
e-r sá steinn, sem öllum er óhætt að standa á og byggja á allt 



179 


líf sitt, vonir sínar, verk sín, bœnir sínar. Hyrningarsteinrt 
kirkjunnar, undirstööusteinn sannleikans og sáluhjálparinnar. 
Bjarg, sem stendr stöðugt í ölduróti tímans. Klettr aldanna. 
Eilíft bjarg. 

,,Eg stend á þér, Jesús, mín hjálpræðishella, 

—segir skáldiö*)— 

hæðandi’ að óvinafylkingum þeim, 
á mig sem herjuðu flatan að fella 
og fjötraðan draga í kvalanna heim. 

Ef þú mig fordcemir, hrekkvísa hjarta, 
herrann er meiri, — sá upp reis af gröf; 
skóf hann burt tölur míns skuldabréfs svarta 
og skenkti mér kvittan að eilífri gjöf. “ 

I 31. Davíös sálmi koma fyrir þessi bœnarorð: ,,Vertu 
tnér öruggt vígi, bjarg mér til frelsunar. “ Og í 26. kap. í 
spádómsbók Esajasar stendr þetta: ,,Treystu drottni æ og 
ætíð, því drottinn guð er eilíft bjarg. “ Hvorttveggja þetta 
þýðir gjörvöll kristnin réttilega upp á Jesúm. Út af þessum 
texta orkti Toplady sálminn Rock of Ages (, .Bjargið alda, 
borgin mín“ eða ,,Hellubjarg og borgin mín“), einhvern 
frægasta og dýrmætasta kristna sálminn, sem kveðinn hefir 
verið á enskri tungu. 

Margt í líkingarmáli heilágrar ritningar ber það með sér, 
að lýðr drottins hinn útvaldi, sem tók við opinberaninni guð- 
legu bæði á gamla og nýja testamentis tíðinni, bjó í fjöllóttu 
landi. Meðal annars það, að drottinn er nefndr klettr eða 
bjarg. Allt slíkt líkingarmál minnir oss mjög eðlilega og oft 
með öllu ósjálfrátt á hið fjöllótta föðurland vort — ísland. 
Yms voði stendr þar eins og í öllum slíkum löndum í sam- 
bandi við fjalla-náttúruna. Meðal annars snjóflóðin og skriðu- 
hlaupin. Það hvorttveggja er geigvænlegr náttúru-atburðr. 
Þegar snjór hleðst niðr hið efra í hinum snarbröttu fjallshlíð- 
um dag eftir dag og viku eftir viku, þá verðr það snjómagn 
stundum svo mikið, að það getr ekki haldið sér kyrru, þolir 
ekki sinn eigin þunga, heldr hrapar niðr með ógurlegum hraða 
og hinu mesta eyðileggingarafli. Tekr sig oft upp í einu 
augnabliki, algjörlega óvæntu, efst upp í fjallsbrún og þeytist 

*) Hjálmar Jónsson í „Vonarhlátr hins trúaða". 



áfram niör allar brekkur nálega eins og fallbyssuskot, en æ 
þyngra og þyngra, víötœkara og víðtœkara, eftir því, sem 
neðar dregr, og þar af leiðanda með sívaxanda hraða — þang- 
að til komið er niðr á jafnsléttu. Og stundum fer flóðið enn 
langa leið eftir að þangað er komið, breiðir sig út yfir svo eða 
svo stórt svæði á undirlendinu. Á mjög líkan hátt myndast 
skriðuhlaupin — af of miklu vatns-samsafni í rigningatíð í hin- 
um lausa jarðvegi fjallahlíðanna. Voða-aflið, sem náttúran 
býr yfir, birtist í mesta máta stórkostlegt við slík tœkifœri. 
Og tjónið, sem slíkar náttúru-byltingar valda, er einatt afar 
mikið, hryllilegt, grátlegt — landspjöll, eignamissir, mann- 
tjón. En hinsvegar kemr það og all-oft fyrir, að mannslífin, 
mannvirkin og eignir manna bjargast, frelsast, þá er svona 
lagaðr voði er á ferðinni, á dásamlegan hátt, eins og fyrir yfir- 
náttúrlegt kraftaverk. Frelsandi hönd drottins iðulega aug- 
sýnileg og áþreifanleg í slíkum eyðileggingar-áföllum. Flóðið 
eða hlaupið klofnar oft á miðri leið. Stefna þess breytist. 
Það rennr áfram í tveimr örmurn úr því; og eftir því,sem arm- 
arnir fara lengra, fjarlægjast þeir hvor annan og skilja þannig 
eftir á milli sín svo eða svo stórt svæði ósnortið, óskemmt af 
byltingunni. Inni í voðanum, umkringt af dauðanum í þess- 
ari sérstöku mynd hans, er allt þar óhult. 

Hvað var það, sem olli þessu frelsunar-kraftaverki? Hvað 
var það, sem klauf flóðið? — Einhver jarðföst, óbifanleg mis- 
hæð í fjallshlíðinni — bjarg, klettr. Tilsýndar bar, ef til 
vill, lítið eða ekkert á þeim kletti. Hann var lágr og lítill 
fyrirferðar. Hann stóð, ef til vill, naumast upp úr flóðinu. 
Fn hann var langtum sterkari og stóð rniklu fastarí jörðinni en 
svo, að flóðaflið fengi þokað honum úr stað. Og af þvíað hann 
lét ekki undan varð hann til þess að brjóta strauminn, kljúfa 
flóðið, breyta stefnu þess, veikja afl þess, dreifa því, — fram- 
leiða kraftaverk líknar og frelsunar í dómsdags-eyðilegging- 
unni miðri. 

Slíkr klettr í syndaflóðssögu mannkynsins og í sorgaflóðs- 
sögu þess er Jesús Kristr. 

Þér, hinir kristnu lesendr blaðs þessa! Hugsið um liðnu 
árin öll, sem þér munið eftir í æfisögu yðar, eða hafið heyrt 



eða lesiS um í mannkynssögunni þar á undan. HugsiS um 
mótlæti liSinnar tíSar, sorgir liSinnar tíSar, freistingar liSinnar 
tíSar, syndir liSinnar tíSar — í ySar æfisögu eSa annarra krist- 
inna manna. 

ÞaS kom allt þetta stundum, jafnvel oft, sem steypiflóS, 
kalt, heljarþungt, voSalegt snjóflóS og veltist yfir ySr eSa 
aSra. ASdragandi þess var, ef til vill, langr, þótt stundum 
væri ómögulegt aS segja, hvaS langr hann var. Upptökin 
voru einhversstaSar uppi í þokunni. En áSr en nokkurn 
varði sáuS þér mótlætiS koma og stefna beint á ySr. Sorgin 
streymdi aS ySr í hræSilegum flóSöldum. Þér kennduS 
sterkra freistinga, og þaS ekki aS eins samfara mótlætinu, 
heldr líka, og þaS jafnvel enn þá fremr, í meSlætinu. 
Þær sóttu aS ySr meS heljarafli. Stundum veittuS þér þó 
freistingunum enga verulega eftirtekt fyrr en eftir á, þá er þér 
voruS orSnir syndfallnir rnenn og láguS flatir undir þunga yS- 
ar eigin syndar. Þetta er ekki aS eins ySar reynd. ASrir 
menn hafa reynt hiS sama. Sumir meira. Sumir minna. 
Allir eitthvaS. ÞaS hafiS þér heyrt. ÞaS hafiS þér lesiö. 
Þér vitiS þaS. En þér vitiS meirá um þaS mál, eöa getiö 
vitaö. Ef þér í sannleika eruö lærisveinar Jesú Krists, þá 
vitiS þér, aS allar þessar flóSöldur, sem streymt hafa inn í 
æfisögur yöar, hafa brotnaS á honum. Fyrir trúna á hann, 
samlífiö meö honum, kom til yöar huggun í mótlætinu, gleSi 
f sorginni, styrkr til aö veita viSnám í freistingunum, guSleg 
fyrirgefning, þá er syndin — yöar eigin synd —- lagSist yfir 
ySr hrellandi. Jesús klauf flóSiö, sem stefndi á ySr. Þér 
hjálpuöust af úr voöanum fyrir þá sök, aS hann tók viö 
straumþunganum. Hann var bjargiö í fjallshlíöinni, hjálp- 
ræSisklettrinn yöar. Á bak viö hann stóöuö þér og fyrir þá 
sök var yör borgiS. 

Ekki hafa allir persónulega reynt þetta. Því er nú verr. 
Margir eru vantrúaöir og margir eiga aS eins dauöa trú, sem 
kölluö er kristin, í eigu sinni. En þótt svo sé, þá eiga þeir 
þó líka kost á því aö vita um þessa blessan, sem æfinlega er 
samfara sannkristinni trú. Öllum slíkum auögefiS aö sann- 
fœrast um þaö, aö Jesús er slíkt frelsunarbjarg þeim öllum, 



Sem binda við hann ástfóstr og lifa í trúnni á hann. Þaö geta 
allir séð, að þetta allt í einstaklingslífinu og mannkynssög- 
unni, sem hér á undan hefir verið líkt við snjóflóð, hefir brotn- 
að á honum og er stöðugt að brotna á honum. 

Mótlætið er minna í heiminum síðan hann kom hér til 
sögunnar en áðr. Mótlætið er minna í löndunum, sem fengið 
hafa yfir sig ljósbirtu kristindómsorðsins, en hinum,—miklu 
minna. En hitt er þó meira um vert í þessu sambandi, að 
sama mótlætið er eins og allt annað, þá er það kemr niðr á 
kristnum manni og þá er það kemr niðr á ókristnum manni, 
— manni, sem lifir í guði, og manni, sem lifir fyrir utan guð. 
Og vitanlega er það sitt hvað, að syrgja trúaðr og syrgja van- 
trúaðr,— að syrgja í Jesú nafni og syrgja fyrir utan nafn hans. 
Og myndi nokkuð nálgast það að vera eins sterk vörn gegn 
því að falla fyrir syndinni á tíma freistinganna eins og það að 
hugsa trúaðr til Jesú?—Ekkert.—Og hvar er fvllvissa um fyr- 
irgefning syndanna, fullnœgjandi fyrir mannssálina iðrandi og 
samvizkuna ákærandi, fordœmandi—• nema í trúnni á Jesúm 
Krist, krossfestan og frá dauðum upprisinn?—• Hvergi. 

Hann kom í fylling tímans í heim þennan, inn í mann- 
kvnssöguna, til þess að vera bjarg aldanna, hjálpræðishella 
syndugra manna, varnarklettr og ásteytingarsteinn til þess að 
taka á móti öllum hinum œgilegu flóðöldum mannlegs lífs. 
Yfir honum nýfœddum sést vofa œgilegt mótlætisflóð og 
syndaflóð. Það kemr ofan af efsta fjalltindi í þjóðlífi lands- 
ins helga. Heródes konungi sendir út þjóna sína til að deyða 
hann — ungbarnið. En þau Jósef og María eru eftir guðlegri 
bending flúin burt með hann áðr. Það flóð snertir hann ekki. 
Það var teikn þess, að hann myndi kljúfa str.tuminn síðar 
meir. Enginn hefir verið annar eins mótlætismaðr. Með 
mesta heljarþunga sínum dundi mótlætið yfir hann. Syndir 
vorar bar hann — gjörvalla mannkynssyndina. Og ekki að 
gleyma freistingarsögunni hans. Þvílíkt stríð! Þvílík stór- 
straumsflóð myrkra-aflanna, sem yfir hann gengu vor vegna! 
En hann vann sigr, dýrðlegan sigr. Bjarg aldanna bifaðist 
ekki. 

Öilum skal borgið í ókominni tíð — um tíma og eilifð—, 



ef þeir taka sér stöðu á bak við þetta bjarg. Og þeir skulu 
ekki aö eins sjálfir bjargast þar af, heldr skal lífsstarfinu þeirra 
einnig vera borgið. ,,Saelir eru hinir framliönu, þeir, sem í 

drottni eru dánir;-þeirra verk fylgja þeim“ (Op. 14, 

13). I mesta máta raunalegt er að hugsa um það, að allt, 
sem sá eða sá maðrinn er að vinna að og berjast fyrir á hinni 
jarðnesku æfi hans hér, skuli geta misheppnazt og orðið að 
engu. En til þess þarf ekki að koma. Einskis manns æfi- 
starf þarf að lenda í fióði eyðileggingarinnar. Verkunum öll- 
um, sem hér í tímanum eru unnin í skjóli eilífðarbjargsins 
Jesú Krists, skal ávallt borgið, og þau skulu fylgja mönnum 
inn í dýrðarríki guðs á himnum. 


Hvað vitum vér um faraó )>ann, cr gjörði 

w 

Israelsmcnn að þrælum? 

Eftir A. H. Sayce, doktor og prófessor. 

Þýtt úr Sumiay School Times af ritst. ,,Sam.“ 

(Framhald og niðrlag.) 

Loks varð endir á hinni löngu styrjöld meðsáttmála, sem 
konungr Egypta og konungr Hetíta gjörðu sín á mi.lli. Kana- 
an og landið þar út frá fyrir austan Jórdan var á friðsamlegan 
hátt eftir látið Egyptum, sem á líkan hátt settu sér fyrir. að 
viðrkenna lögmæt yfirráð Hetíta yfir löndum þeim, er þeim 
lutu, og sleppa öllum kröfum til valda í Norðr-Sýrlandi, Það 
varð og samþykkt af hvorutveggja ríkinu, að flóttatnenn, sem 
leitað höfðu sér hælis við hirðir Hetíta-konungs og faraós, 
skyldi mega hverfa aftr heim til sín án þess þeim væri neitt 
mein gjört, og enn fremr, að konungar þessir gjörðist banda- 
menn til þess að verja ríki þeirra gegn utan að komandi á- 
árásum óvina þeirra. Og sáttmáli þessi var innsiglaðr með 
því að dóttir Hetíta-konungs giftist Ramses. 

Allt þetta gjörðist á tuttugasta og fyrsta stjórnarári 
faraós. Upp frá því virðist hann hafa lifað í friði. Að 
minnsta kosti er það líklegt, að herferðum hans til Súdan og 
Litlu Asíu, sem um er getið í minnismörkunum frá þeirri tíð, 
hafi verið lokið áðr en hann gjörði friðarsamninginn við 



Hetíta-konung. Ramses fékk nú tíma til að gefa sig allan 
viö stórvirkjagjörö í landi sínu, sem hann haföi svo ríka til- 
hneiging til. Hann j'mist endrreisti eöa reisti aö nýju must- 
eri og borgir um þvert og endilangt Egyptaland. 

Efnum þeim, sem á þurfti aö halda til stórvirkja þessara, 
haföi hann safnað í hernaöi sínum í Sýrlandi og Eþjópíu. 
Fjárhirzlur hans voru fullar af austrlenzkum auði, og miklum 
grúa hertekinna inanna var haldiö til vinnu við grjótspreng- 
ingar og tígulsteinagjörö. En þrátt fyrir fjölda þeirra vinnu- 
manna var verkiö þó miklu meira en svo, að þeir fengi yíir 
þaö komizt. Þess gjörðist þörf að þrýsta fleiri mönnum til 
vinnunnar, og vafalaust þótti þaö frábær stjórnvizka af faraó, 
þegar honum hugsaðist það ráð, að gjöra Israelsmenn, íbúa 
Gósen-héraðsins, aö þrælurn sínum. Með því myndi það 
verða hindrað, að hin ískyggilega fólksfjölgan þeirra héldi á- 
fram. Hin herskáa lund þeirra yrði meö þessu móti brotin 
niðr. En hins vegar fengi faraó á þennan hátt alla þá verka- 
menn, sem hann þyrfti á að halda. Þrælarnir, sem unnu að 
húsgjöröum Ramsesar, voru ekki líklegir til samsæris með 
frændum sínum í Asíu í því skyni að steypa egypzka ríkinu 
eða gjöra því ónáðir. 

Eitt af hinum mörgu fyrirtœkjum Ramsesar var endr- 
reisn fornborgarinnar Sóan, sem núernefnd San, í Nílár-delta 
austanverðu. Hún hafði lengi legið í rústum. Stjórnendr 
átjándu konungaættarinnar höfðu látið Delta-héraðið — land- 
eyjarnar egypzku — vera í vanhirðing. Þeir vildu heldr hafa 
aðsetr sitt á öllum tímum árs í Efra Egyptalandi. En Ramses 
gjörði Sóan að ríkisstjórnarsetri eins og forðum hafði verið. 
Hirðin sat þar nokkurn hluta af ári hverju, og bœir og kast- 
alar voru reistir þar í nágrenninu. Eftir að faraó hafði náð 
eignarhaldi á Kanaan varð nauðsynlegt að hugsa vel um 
landamæri Egyptalands austan megin og þjóðveginn þaðan til 
Asíu. Fyrir þá sök var heilli röð af hervirkjum þar komið 
upp — í héraði því, er kennt var við Þúkót, eða Súkót, eins 
og staðrinn er nefndr í gamla testamentinu. Og enn fremr 
var vistaborg reist þar sem nú eru rústarhólarnir við Tel el- 
Maskúta, og skyldi þar varðveittar birgðir af matvöru og öðr- 



185 

um nauSsynjum handa hermönnum þeim og liösforingjum, 
sem væntanlega yrSi þar á ferS til og frá milli Egyptalands 
og hins egypzka skattlands í Asíu. Vistaborg þessi var helg- 
uS Túm, sólarlagsguSnum, og var því á trúmáli Egypta nefnd 
Pí-Túm •—,,hús Túms“. ÞaS er staSrinn Pítóm í 2. bók 
Mósesar, og hafa hin stóru foröabúr þeirrar borgar, sem öll 
voru af tígulseinum gjör, veriö grafin úr jöröu af dr. Naville. 
Hann leiöir athygli manna aS því, aö sumt af tígulsteinunum 
í rústum stórhýsa þessara sé tilbúiö meö hálmstráum, en 
sumt ekki. 

RústarstöSvar Pítómsborgar eru aS eins fáeinar mílur 
burt frá nýja bœnum Ismailia, fast viö járnbrautina, sem þaS- 
an liggr til Zagazig. Hvar hin vistaborgin — Ramses — hafi 
staöiö, er enn ókunnugt, en skýrsla um þá borg er til á 
papyrus- blaöi, og er þar lýst frjósemi akranna, sem þar voru 
umhverfis, fiskmergöinni í síkjunum, er þar voru grafin, svo 
og hátíöarbúningi þeim, sem boejarbúar gengu í þann dag, er 
heilagr var haldinn til minningar um konunginn, sem reist 
hafði borgina —,, Ra-messú Mí-Amon ‘ ‘. 

Ramses flýtti sér of mikiö aS koma upp stórhýsum sínum 
til þess aö hann gæti ávallt nógu mikiS vandaö fráganginn á 
þeim. Mannvirki hans eru víSa grófgjörö, íburöarmikil, 
glæsileg á aö líta, en ,,svikin“. Lítt hefir þess veriö gætt, aö 
velja gott grjót. Vegf ir úr hnöllungum hafa veriö faldir undir 
gips-ábreiöu. Og auösætt er, aö húsgjöröarlistin egypzka 
hefir þá veriö í aftrför frá því, sem var á dögum Setí konungs. 
Ramses hefir meir hugsaö um aö afkasta miklu en aS láta þaö 
vera vel gjört, meir um þaö aS innvinna sér frægS meS mann- 
virkjum þessum en aö vanda til þeirra. Þó eru greinilegar 
undantekningar frá þessu. Dyrasúlurnar í Karnak og Abú- 
simbel-hofiö í Núbíu eru einhver tignarlegustu og göfugustu 
fornaldar-minnismörk þeirrar tegundír, sem til eru. í Abú- 
simbel hefir fjall eitt veriö úthöggiS og gjört aö musteri. 
Viö musterisdyrnar eru fjögur risavaxin líkneski af mönnum. 
Þeir sitja allir í hásætum, og hvílir guöleg ró yfir andlitum 
þeirra. 

En einnig þegar veriö var aS vinna aS mannvirkjunum 



miklu í Abúsimbel var Ramses fremr aö hugsa um aS gjöra 
sjálfan sig vegsamlegan en um dýrS guðanna. Eins og ann- 
arsstaöar hefir hann þar látið grafa sitt nafn á veggi og súlur; 
og í helgidóminum innst er það myndin af honurn, sem sitr á 
stóli mitt á meöal hinnar egypzku guöaþrenningar. Ramses 
hlýtr að hafa verið einhver hégómagjarnasti einvaldsstjóri, 
sem nokkurn tíma hefir lifaS, uppblásinn af hroka ofrveldis 
síns, í eigin augum sínum guð á jörðinni. Hann hlífSi jafn- 
vel ekki minnismörkum fyrirrennara sinna. Einnig þau urðu 
að stuSla aö hégómadýrð hans. Nöfn þeirra, er þau höfðu 
reist, voru skafin út og hans nafn sett í staSinn. Allt varS aö 
þoka fyrir yfirlæti hans og hégómaskap. Eins og Loðvík 
fjórtándi á Frakklandi var hann í sínum eigin augum ríkið, og 
sú var hin mesta tilhneiging hans að láta eftir sig nafn, sem 
aldrei gleymdist. 

Osk hans rættist. Hvar sem farið er um Egyptaland má 
sjá nafn Ramsesar annars meðal rústarleifa fornaldarinnar. 
Fornsagnir Grikkja gjöra mikið mál út af hinum volduga sigr- 
vegara Sesostris, sem látið hafi mark eftir sig í öllum áttum 
hins menntaða heims. ÞaS er Ramses annar, hinn alkunni 
faraó í sögu ísraelsmanna, faðir prinzessunnar, sem tók Móses 
sér í sonar staö. Með honum byrjar saga hebresku þjóðar- 
innar. Líkami hans hefir varöveitzt allt til þessa með öllu 
óskemmdr. Hann birtist þar með nákvæmlega sömu andlits- 
dráttum sem hann hafði á því augnabliki, er hann andaöist. 
Meöal ,,múmíanna“, hinna smurðu líka, sem geymdust í af- 
kimum grafhvelfinganna í Der el-Baharí við Þebuborg, var lík 
Ramsesar. Og komi rnenn til Cairo og inn í hið egypzka 
fornleifasafn í þeim bœ, þá má þar sjá faraó þann, er hinni 
miklu kúgan beitti við ísraelsmenn, og lesa lundareinkunn 
hans út úr andliti hans. Það er andlit háaldraðs manns, sem 
kominn var fast að tírœðu, þá er hann dó. Engu að síðr ber 
andlit hans það með sér, að hann allt fram í andlátið fann til 
þess, að lýðirnir lutu honum. Ennið er hátt, háriö ljósgult, 
nefið íbjúgt, varirnar fast saman klemmdar. Það skín út úr 
öllum pörtum andlitsins konunglegr vilji, strangt, miskunnar-/ 
laust harðstjóraeðli, og það ofrmagn eigingirni og yfirlætis/ 



IS 7 


sem aö eins getr átt heima í sálu þess manns, er telr sjálfárt 
sig guödómlega persónu. Faraó þessi var persónugjörvingr 
þeirrar kenningar, aö konungrinn geti ekki gjört neitt rangt. 


Kritíkin. 

I Nóvember-blaðinu af ,,Veröi ljós!“ er einskonar svar 
frá séra Jóni Helgasyni upp á ,,Kvittan“ mína í ,,Sam. “ frá 
því f Ágúst síðastliðnum, svo og upp á það, sem eg minnt- 
ist á hina ,,hærri kritík‘‘ hans í fyrirlestri þeim, er eg flutti á 
kirkjuþinginu á Gimli í sumar. — Hann segir þar meöal ann- 
ars, að sú yfirlýsing mín sé góð og gleðileg, að eg hafi ekki þá 
bókstafstrú á biblíunni, sem ráðandi var hjá guðfrœðingum 
seytjándu aldarinnar. En svo írafárast hann út af því, að eg 
skuli hafa getað fengið af mér að láta blað þetta athugasemda- 
laust flytja ritgjörð séra Björns B. Jónssonar, sem hann segir 
að öll byggist á þeirri guðfrœðisskoðan, er eg telji ,,kreddu 
og oftrúaröfgar“. Séra Björn hefir nú sjálfr í þeirri sömu 
ritgjörð með berum orðum tekið fram, að .sþilningr hans á 
guðlegum innblæstri heilagrar ritningar sé engan veginn sá 
sami sem almennt var ráðandi í kirkjunni á seytjándu öjd. 
Skilningr hans á því máli er nákvæmlega eins og hjá guð- 
frœðiskennurum og prestum í General Council. Því til sönn- 
unar eru meðal annars yfirlýsingarnar frá þeim dr. Jacobs og 
dr. Weidner, sem séra Björn kom með í einum þætti ritgjörðar 
sinnar (, ,Sam. “ xvi, 2), um það, hvað þeirhvor um sig kenni 
lærisveinum sínum í prestaskólunum í Philadelphia og Chicago 
um þetta trúaratriði. Þeir alveg eins og séra Björn neita því, 
að innblástr hinna helgu höfunda biblíunnar eigi að skiljast 
eins og tíðkaðist á seytjándu öld. Svo langt sem vit mitt 
nær aðhyllist eg skoðan þeirra í öllu verulegu. Og hefði þá 
verið eitthvað undarlegt, ef eg hefði gjört ritgjörð séra Björns 
ræka úr , ,Sam. “, eða ef hún hefði að eins getað fengið þar 
inngöngu með svo eða svo miklum athugasemdum, sem mið- 
uðu að því að gjöra grunsama skoðun þá á guðs orði, er þar 
er haldið fram. Séra Björn er þar ekki að eins að bera hönd 
fyrir höfuð sér gegn árásum séra Jóns Helgasonar á kirkju- 



þingsfyrirlestr hans frá 1899, heldr er hann einnig aö verja 
þá skoSan á guðs orSi, sem mér vitanlega ávallt hefir ráSiS 
hjá pres'tunum í kirkjufélagi voru, Vestr-íslendinganna lut- 
ersku, frá því fyrst er þaS varS til. Svo sem viS mátti búast 
hafa þeir af prestum vorum hér, sem út eru skrifaSir úr gúS- 
frœSisskólum General Councils, allir undantekningarlaust, 
komiS þaSan meS skoSanir þeirra skóla og þeirrar kirkju- 
deildar á því máli. Og um leiS og eg er þeim þar sammála 
þykist eg hafa gilda ástœSu til aS líta svo á, aS þetta sé ýfir 
höfuS aS tala ráSandi skoSan í íslenzka kirkjufélaginu hér. 

■—Látum séra Jón Helgason hafa þaS fyrir satt, aS skilningr 
vor og General Council-manna á guSlegum innblæstri ritning- 
arinnar sé ramm-skakkr. Til þess hefir hann fullan rétt. En 
aS hann berji þaS blákalt fram, eins og hann gjörir, aS sá 
skilningr sé nákvæmlega hinn sami eins og hjá guSfrœöingun- 
um gömlu á seytjándu öld — þaS má ekki þolast mótrnæla- 
laust. Missouri-synódan þýzka hér í Ameríku heldr enn fast 
viö hina forn-lútersku innblástrkenning. Hver sá.sem nokkuS 
til rnuna þekkir til þess kirkjufélags, getr ímyndaS sér, hvern- 
ig klerkum þar myndi lítast á, ef einhver í þeirra áheyrn 
fleygSi þeirri staShœfing fram, aS General Council-menn og 
þeir væri þar sammála. 

I ,,Kvittan“ minni benti eg á ýms ummæli séra Jóns 
Helgasonar í blaSi hans um þá, sem öSrum augum líta á 
biblíuna og ,,kritíkina‘‘ en hann. Hann kallar þaS ,,spar 5 a- 
tínslu“. Hann hefir áSr fundiS þaS orS upp og leitt þaS inn 
í kirkjumáliS á íslandi. ÞaS ber ekki vott um smekkvísi 
hans. Og óheppilegt er þaS fyrir hann aS játa meS þessu, 
þvert á rnóti vilja sínum, aS hin tilfœrSu orS hans um and- 
stœSinga sína verSskuldi ekkert veglegra nafn en þetta— 
,,spörS“. 

■Jý -X* 

AkreyrarblaSiS nýja ,,Nor 5 rland“, sem vinr vor hr. Ein- 
ar Hjörleifsson stýrir, kemr meS dálitla ritstjórnargrein unr 
ritgjöröina í síSasta árgangi Tímarits Bókmenntafélagsins eftir 
séra Jón Helgason: ,,Hvernig er gamla testamentiS orSiS 
til?“ Sú grein stySr málstaS séra Jóns eindregiS. ÞaS er í 



l&9 


alla staöi eölilegt, ef menn muna eftir, hvaöa afl það var, sem 
hleypti séra Jóni Helgasyni á stað til baráttu hans fyrir 
,,kritíkinni“. Greinarhöfundrinn gjörir sig sekan í sama 
ranglæti gegn oss eins og séra J. H., því ranglæti, að halda 
því fratn, að vér séum'oss þess meðvitandi, að það, er þeir 
kalla ,,niörstöðu hinna vísindalegu rannsókna“, sé óyggjandi 
sannleikr, og þó séum vér því máli andstœðir. Nei, vér höf- 
um ekki fengið fullnœgjandi rök fyrir því, að þessir vísinda- 
menn hafi í máli þessu fundið sannleikann. Vér lítum á niðr- 
stöðu þeirra að eins sem getgátur, sumar býsna sennilegar, 
sumar mjög ósennilegar. Hr. E. H. furðar sig á því, að 
lang-flest blöðin íslenzku hafi þagað við biblíu-,,kritík“ þeirri, 
er séra J. H. hefir verið að berjast fyrir þessi síðustu ár. Hví 
þagði hann þá sem ritstjóri ,,ísafoldar“ við hinu merkilega 
riti eftir dr. Björn Ólsen um kristnitökuna á íslandi, þegar 
það kom út í hitt hið fyrra? Það rit er þó einmitt samið 
samkvæmt meginreglum hinnar ,,hærri kritíkar“. Og fyrir 
íslendinga er margfalt hœgra að átta sig á ,,kritíkinni“, sem 
þar er beitt, en á ,,kritíkinni“, sem lærifeðr séra Jóns Helga- 
sonar beita við gamla testamentið. Hr. E. H. vill víst leyfa 
oss að efast um það, að dr. Ólsen hafi með röksemdaleiðslu 
sinni—,,hærri kritíkinni“, sem hann beitir við íslenzku forn- 
sögurnar—leitt í ljós fullkominn og óyggjanda sannleik. Því 
hann virðist leyfa sér það sjálfr. Hví vill hann þá ekki einn- 
ig leyfa oss að vera enn í vafa um það, að getgátur gamla 
testamentis , ,kritíkarinnar“ sé fullkomlega sannaðar? 

Búizt hefðum vér við því af hr. E. H., jafn-skýrum 
manni, að honum gæti skilizt rök þau, sem vér höfum fœrt 
fyrir því, að varlega þurfi að fara með nýmælin um bœkrnar 
í biblíunni, sem séra J. H. hefir tekið að sér að prédika inn í 
almenning þjóðar vorrar, þó að þau væri vísindalega sönnuð. 
Vissulega myndi hann skilja þau rök, ef hann í máli því, sem 
hér er um að rœða, væri eða hefði frá upphafi verið algjörlega 
óhlutdrœgr. Það er kærleikr kristinnar trúar, sem krefst þess 
af öllum, að þeir í svona löguðum málum fari varlega. í 
næsta blaði ,,Norðrlands“ á eftir því, er flytr ritstjórnargrein- 
ina um gamla testamentis ritgjörð séra Jóns, fer séra Mattías 



Jokkumsson að láta til sín heyra um biblíuna. Hann kemr 
þar meö niörstööu sinna , ,vísindalegu rannsókna“ á ættartöl- 
um Jesú í guðspjöllum þeirra Matteusar og Lúkasar. Þaö er 
í inesta máta flysjungsleg grein, sem gengr guðlasti næst. 
Meðal annars er þar staðhœft, að til sé aðrar ,,stœrri og betri 
bœkr“ en biblían, sem látnar sé ,,mygla á hillunni meðan rétt- 
trúnaðar-fabríkurnar berja þessa einu bók inn í fólkið—rétt 
eins og guð hafi ekkert satt orö talað nema á milli hennar 
spjalda!“—Getr hinn háttvirti ritstjóri ,,Norðrlands“ ekki 
heldr skilið, að annar eins vaðall geti verið neinni veiktrúaðri 
kristinni sál til hneykslunar? Líklega ekki. Að öðrum kosti 
hefði hann ekki innhýst þetta í blaði sínu. — Benda má og á 
þessa einkennilegu klausu í sömu grein: ,,Enginn þarf að 
efa, að dellan á móti séra J. H. rnuni enn um stund narta í 
hempulöf hans. “ Þvílíkt orðalag! Þvílíkt bull! Séra Mattí- 
as á sannarlega betra skilið af oss öllum vinum hans fyrir hinn 
fagra skáldskap sinn en það, að hann sé leiddr í freistni til að 
láta annan eins þvætting út úr sér opinberlega á prenti. Veit 
hr. E. H. það ekki, að séra M. er aldrei í sínu ,,essi“ sem 
rithöfundr nema þegar hann yrkir ljóð, en allra sízt þó, þegar 
hann fer að rita um kirkju og kristindóm? 

En hér sést einn ávöxtr af biblíu-kritíkinni á íslandi. 

/ Bj. 


,,Hugleiðingar um aldamótin 11 er ritgjörð eftir dr. Þor- 
vald Thóroddsen, sem birtist í ,,Andvara“, tímariti Þjóðvina- 
félagsins, síðasta árgangi. Sú ritgjörð er samin til þess að 
sýna framfarirnar á íslandi á 19. öldinni. Þar er meðal ann- 
ars minnzt á fólksflutninginn frá íslandi hingað til lands, sem 
höfundinum er mjög illa við. Hugsunargangrinn vill heldr en 
ekki ruglast í þeim parti ritgjörðarinnar, og sannleiksástin 
hverfr inn í þokuna. Hann segir: ,,Á íslandi eru allir jafnir 
svo að segja og frelsi fyrir alla. I öðrum löndum víðast hvar 
er ekki fullt frelsi fyrir aðra en þá, sem ríkir eru. Hinn af- 
skaplegi auðr fárra manna og flest stórvirkin hafa verið keypt 
með ánauð og fátœkt þúsunda. I þessari stóru hersveit, sem 



I9i 


ber hita og þunga dagsins, en þekkir fá gœöi eSa nautnir lífs- 
ins, lenda flestallir íslendingar, sem til útlanda fara. “ — Uin 
vestrfarana íslenzku segir dr. Þ. Th., aö þeir ,, hrekist af ör- 
lögunum úr átthögum sínum, mállausir og allslausir, í ókunn 
fjarlæg lönd“. Svo eftir allar framfarirnar, sem orðið hafa á 
íslandi á síðustu mannsöldrum, koma þeir, sem þaðan leita 
hingað vestr, allslausir. Þetta er þá fyrir það fólk allt á- 
rangrinn af framförunum!—Enn fremr segir hann: ,,Eg hefi 
aldrei séð duglegan og hagsýnan mann á íslandi, sem ekki 
hefir haft sœmilega afkomu. “ En hér í landi eins og í öllum 
öðrum löndum en íslandi eiga ,,flestir“ að ,,hanga á horrim- 
inni og komast aldrei úr kútnum“. 

Það ætti allir að fyrirverða sigfyrir að láta sjá annað eins 
rugl eftir sig á prenti. 

Annars er eins og höfundrinn sé sér þess meðvitandi, aö 
sökum framfaraskorts á íslandi leiti fólk burt þaðan til þessa 
lands, þar sem miklu meira sé um framfarir. Því allt í einu 
fer hann að draga úr hamingju þeirri fyrir almenning, sem 
framfarirnar hafi í för með sér, segjandi: ,,Flestir hugsandi 
menn, sem nú um aldamótm hafa ritað um 19. öldina, láta í 
ljósi miklar efasemdir um þaö, hvort hinar miklu verklegu 
framfarir hafi í raun réttri flutt mannkyninu nokkra hamingju. 
Menn voru áðr alveg eins góðir og miklir menn og fullt eins 
ánœgðir með hlutskifti sittt án járnbrauta og rafmagnsljósa. “ 
Hér er oröinn fáránlegr hringr í hugsan höfundarins. 
En hins vegar eru aðrar eins ritgjörðir og þessi háskalegustu 
útflutnings-agentarnir, sem komið geta til íslands. 

-^OOO-í- 

Á síðasta kirkjuþingi var ályktað, að allir reikningar 
kirkjufélagsins skyldi hér eftir verða yfirskoðaðir á áramótum. 
Samkvæmt þeirri ályktan er nú í þessu blaði ,,Sam. “ birt 
skýrsla um ástand skólasjóös frá þeim mönnum, sem þingið 
fól yfirskoðan þeirra reikninga. 

Til séra Jóns Bjarnasonar, Winnipeg, 

forseta Hins ev. lút. kirkjufél. íslendinga í Vestrheimi. 

Háttvirti herra!—Wiö undirskrifaðir, sem á síðasta kirkju- 
þingi Hins ev. lút. kirkjufélags íslendinga í Vestrheimi vorum 



kosnir yfirskoöunarmenn á reikningum félagsins, höfum yfir- 
skoöað skólasjóös-reikningana fram að síðustu áramótum, og 
leyfum við okkr hér með að skýra frá, hvernig sjóör sá 
stóð við árslokin síðustu: 

Upphæð sjóðsins var alls $6,283.38. 

Af þessari upphæð voru úti í lánum, tryggöum 

með handskriftum (Promisory Notes).... $3,138.13 

í lánum, tryggðum með fasteigna-veði.. 2,600.00 

Ógreiddir vextir af lánum um síðustu 6 mánuði 109.11 

Ógreiddir vextir frá fyrri tímum. 34 - 3 1 

Peningar í sjóði. 401.83 

Samtals. $6,283.38 

Við álítum, að tryggingar fyrir öllum útlánum sé nœgi- 
legar, og að féhirðir eigi miklar þakkir skilið af kirkjufélaginu 
fyrir það, hve vel honum hefir tekizt að ávaxta sjóðinn, auk 
þess sem bókfœrsla öll og reikningshald, sem að sjóðnum lýtr, 
er sérlega vel af hendi leyst. 

Winnipeg, 14. Janúar 1902. 

W. H. Paulson. 

Þorst. Þórarinsson. 


Þessar bœkr hafa nýlega verið gefnar bókasafni kirkju- 
kirkjufélagsins: Almanak Ólafs S. Þorgeirssonar fyrir ánð 

1902, gefið af útgefanda; Guðspjalla-harmonía, Viðey 1838, 
gefin'af Árna Jónssyni í Brandon; Viku-offr, Viðey 1837, gef- 
ið af Helga Ásbjarnarsyni í Mikley; enn fremr af sama: Biblíu- 
kjarni, Khöfn 1853, Sex föstuprédikanir Jóns Vídalíns, Kh. 
1832, Bastholm’s Höfuðlærdómar, Viðey 1832, og Flokkabók 
(Sigrljóð, Fœð.-, Krosssk,- og Hugv.-sálmar ), Kh. 18 34._ 

Hr. Ölafe s. Þorgeirsson, 644 William Ave., Winnipeg, e, téhirSir „Sam, . _ 

VERÐI LJÓS'“—hiS kirkjulesa mánaðarrit þeirra séra Jóns Helsasonar og Haraldar Niels- 
" sonar J Reykjavík-til sölu í bókaverzlan H. S. B ardals í Winnipeg og kostar 60 cents. 

EIMREIÐIN". eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritiS 4 íslenzku. RitgjörSir, mynd- 

ir, sögur, kvæSi. VerS 40 cts. hvert hefti. Fæst hjá H. S. Ba k dal. J. S. Bkrgmann o. fl. 

..ÍSAFOLD", lang-mesta blaSiS á fslandi, kemr út tvisvar í viku allt áriS; kostar í Ameríku 
Í1.50. H. S. Bardal, 557 Elgin Av e„ Winnipeg, er útsölumaSr. _ 

,,SAMEININGIN“ kemr út mánaSarlega, 12 númer á ári. SunnudagsskólablaSiS „Kenn- 
arinn" fylgir meS „Sam.“ I hverjum mánu 5 i._ Ritstjóri „Kennarans er séra N. Stein- 
■grímr Þorláksson, West Seikirk, Man. ÁrgangsverS beggja blaSanna aS eins $0 
greiSist fyrirfram.— Skrifstofa blaSsins; 704 Ross Ave„ Winnipeg, Mamtoba, Canada, 
títgáfunefnd: Jón Bjarnason, (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Olafr S. Þorgeirsson, 

Bjökn B. Jónsson, N. Steingr i'mr Þorlákssqn _ 

Prentsmiðja Lögbergs. — Winnipeg. 






